YADDA ZA A 
ZAMA MAI HIKIMA 
A GABAN ALLAH 


Daga ina ne hikima ta zo? Ina kuma wurin fahimta? 
Kuma ya ce wa mutum, Ga tsoron Ubangiji, shi ne 
hikima. Kuma nisantar mugunta ita ce fahimta. 
AYU 28:20, 28 


Tsoron Ubangiji shine farkon hikima: Duk wadanda suke 
kiyaye umarnansa suna da kyakkyawar fahimta: Yabonsa 
ya tabbata har abada abadin. ZAB 111:10 


Sai na ga hikima ta fi wauta, kamar yadda haske ya fi 
duhu. MAI-Wa'azi 2:13 


Hikima tana karfafa masu hikima Fiye da jarumawa goma 
wadanda suke cikin birni. MAI-Wa'azi 7:19 


Idan dayanku ya rasa hikima, sai ya roki Allah, wanda 
yake ba kowa kyauta, ba ya tsautawa; kuma za a ba shi. 
Amma bari ya yi roko da bangaskiya, babu mai karkata. 
Gama mai tada hankali yana kama da rakuman ruwa na 
teku da iska ke korawa. Domin kada mutumin nan ya yi 
zaton zai sami wani abu daga wurin Ubangiji. Mutum mai 
hankali biyu ba shi da karfi a cikin dukan al'amuransa. 
YAK 1:5-8 


Wane ne mutum mai hikima da ilimi a cikinku? Bari shi 
bayyana daga cikin kyakkyawan zance ayyukansa da 
tawali'u na hikima. Amma hikimar da ke daga bisa da 
farko tsattsarka ce, sa'an nan mai salama, mai tawali'u, 
mai saukin ganewa, cike da jinkai da kyawawan 'ya'ya, 
ba ta da bangaranci, ba ta munafunci ba. YAK 3:13, 17 


Tsoron Ubangiji shine farkon ilimi, amma wawaye sun ki 
hikima da koyarwa. Karin Magana 1:7 


Mai albarka ne mutumin da ya sami hikima, da wanda ya 
sami fahimta. Karin Magana 3:13 


Dana, idan za ka karbi maganata, Ka boye umarnaina a 
wurinka. Don haka ka karkata kunnenka ga hikima, Ka sa 
zuciyarka ga fahimta. 1, idan ka yi kukan neman ilimi, Ka 
daga muryarka don fahimta; Idan ka neme ta kamar 
azurfa, Ka neme ta kamar boyayyun dukiya; Sa'an nan za 
ku gane tsoron Ubangiji, ku sami sanin Allah. Gama 
Ubangiji yana ba da hikima: Daga bakinsa ilimi da 
fahimta suke fitowa. Yakan tanadar wa masu adalci 
hikima, Shi ne majibinci ga wadanda suke tafiya daidai. 
Yakan kiyaye hanyoyin shari'a, Yana kiyaye hanyoyin 
tsarkakansa. Sa'an nan za ku gane adalci, da shari'a, da 
adalci. a, kowace hanya mai kyau. MAGANA 2:1-9 


Ka sami hikima, ka sami fahimta: kada ka manta; Kada 
ku rabu da maganar bakina. Kada ka yashe ta, za ta 
kiyaye ka: ka kaunace ta, za ta kiyaye ka. Hikima ita ce 
babba; Saboda haka ka sami hikima, da dukan samunka 
ka sami fahimi. Ka daukaka ta, za ta daukaka ka: Za ta 
daukaka ka, sa'ad da ka rungume ta. Za ta ba wa kanku 
abin ado na alheri, za ta ba ka kambi mai daraja. MAG 
4:5-9 


Tsoron Ubangiji mafarin hikima ne, sanin tsattsarka kuma 
fahimi ne. MAG 9:10 


Wawa ne ya aikata mugunta kamar wasa, amma mai 
hankali yana da hikima. Bakin adalai yana ba da hikima, 
amma za a yanke murgudin harshe. MAG 10:23, 31 


Sa'ad da girman kai ya zo, kunya takan zo, amma ga 
masu tawali'u akwai hikima. Mutum marar hikima yakan 
raina makwabcinsa, amma mai hankali yakan yi shiru. 
MAG 11:2, 12 


Za a yaba wa mutum bisa ga hikimarsa, amma wanda ya 
karkace zuciyarsa za a raina. MAG 12:8 


Da girman kai kadai jayayya ke zuwa, amma tare da 
masu ba da shawara akwai hikima. MAG 13:10 


Wauta abin farin ciki ne ga wanda ya rasa hikima, amma 
mai hankali yana tafiya daidai. Tsoron Ubangiji koyarwar 
hikima ce; kuma gaban daraja akwai tawali'u. MAG 
15:21, 33 


Me ya fi kyau a sami hikima da zinariya! kuma a sami 
fahimta, maimakon a zabe a kan azurfa! MAG 16:16 


Wanda ya sami hikima yana son ransa: wanda ya kiyaye 
fahimta zai sami alheri. MAG 19:8 


Ku sayi gaskiya, kada ku sayar; Har ila yau, hikima, da 
koyarwa, da fahimta. MAG 23:23 


Wanda yake son hikima yakan faranta wa mahaifinsa rai, 
amma wanda ya yi tarayya da karuwai yakan bata 
dukiyarsa. MAG 29:3 


Sanda da tsautawa suna ba da hikima, amma yaron da 
aka bar wa kansa yakan kunyata mahaifiyarsa. 
MAG 29:15 


